íimeintngtn. 

Mánaðarrit til stuffnings kirkju og kristindómi íslendingo. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. % Vcstrhehm. 



RITSTJÓRI JÓN BJABNASON. 


l8. ÁRG. 

WINNIPEG, FEBRÚAR 1904. 

NR. 12. 


Trúarsamtalsfundir 

voru nýlega haldnir í fjórum íslenzkum söfnuöum hér um 
slóðir: í Pembina, N.-Dak., miövikud. 20. Jan. aö kvöldi, í 
Selkirk, Man., mánud.kv. 25. Jan., í Tjaldbúöinni í Winni- 
peg þriöjud.kv. 26., og í Fyrstu lút. kirkju miðv.d.kv. 27. 
Umrœðuefni á þremr af fundum þessum var: skyldur foreldra 
viS börnin, en á einum (í Fyrstu lút.k.): kirkjuganga. Fremr 
vel sóttir voru allir fundirnir og umrœðurnar í heild sinni upp- 
byggilegar og vekjandi. Búizt var viö, að allir prestar kirkju- 
félagsins kœini til fundahalda þessara, en tveir þeirra voru 
forfajjaðir: séra Björn B. Jónsson og séra Hans B. Thorgrím- 
sen. (Stud. theol. Kristimi K. Ólafsson frá prestaskólanum í 
Chicago lá á þeim tíma hættulega sjúkr í Minneota, ogfyrir 
þá sök gat séra Björn meö engu móti komið.) 

Lengi hefir þaö staðið til, að prestar kirkjufélagsins ís- 
lenzka hér mynduðu með sér félagskap sérstakan í því skyni 
að styðja hver annan sein bezt til þess að vinna verk einbættis- 
köllunar sinnar. í sumar, sem leið, cftir kirkjuþing var 
tveimr þeirra falið á hendr að liafa til frumvarp til laga fyrir 
slíkt félag, þegar prestarnir kœmi næst saman, væntanlega í 
Janúar þetta ár, til trúarsamtalsfunda og annarra kirkjulegra 
nauðsynja vegna. Þetta fór eins og til var ætlazt. Um sama 
leyti sem samtalsfundirnir, er þegár' var uni getið, fóru fram í 
söfnuðunum, liöfðu prestarnir, sem þá sóttu, fund með sér til 
þess meðal annars að rœðá uip jpgafrumvarp það, er samið 







haföi verið. A þeirri undirstööu voru grundvallarlög fyrir 
prestafélagiö samþykkt. Og félag þetta hiö sérstaka fyrir 
■presta'ná í kirkjufélaginu getr því nú talizt fullmyndað. 

Samkvæmt lögum þess heldr það tvo aöal-fundi árlega, 
annan rétt á undan kirkjuþingi (í Júní), hinn í Janúar. 

Ljó.tar og sorglegar eru sögurnar í blööunum frá Islandi 
úm óstandiö í latínu-skólanum í Reykjavík og upphlaupið,sem 
þar varö í vetr rétt' fyrir jólin. Þar hefir opinberazt meir en 
lítiU anarchistnus hjá hinum -ungu námsmönnum. Margir 
vilja helzt eða jafnvél éingongu kenna skóiastjóra um óhapp- 
iö og óaldarbraginn. En þaö er vissulega ranglátt. Hér er 
engum einum manni um aö kenna, heldr gömlum spillingar- 
ánda, sem lifað hefir' í skólanum allan hans aldr í höfuðstaö 
Jslands, anda heiðninnar og villudómsins, sem íslendingar 
hafa inn í sig drukkiö með Kaupmannahafnar-menntan sinni. 
Sveinbjörn Egilsson sagði á sinni tíö—út af upphlaupsanda 
skólasveina þá—, að skólinn væri oröinn , ,gróörarstía lasta 
óg ódyggða 11 . Hann sá ógæfuna, en fékk ekki við gjört. Og 
engum eftirmanna hans, þótt hinn bezta vilja hafi haft, hefir 
tekizt að lækna sjúkdóminn. Skólinn og menntalíf Islend- 
inga í heiíd sinni þarf að kristnast. 

I ,, Fjallkonunni“ kom nýlega grein eftir einhvern ónafn- 
greindan höfund á móti því að íslendingar fari aö verða með 
í því að styðja kristniboð meöal heiöingja, sem synodus, sú 
er síðast var haldin í Revkjavík, vildi hxætja til. Sú grein er 
fáránlega hugsuö frá upphafi til enda, og þar er fieygt fram 
staðhœfinguin um árangrinn af missíóninni í heiöingjalöndun- 
uin, sem ná engri átt. Ritstjóri ,,Fjallkonunnar“, sem er 
gamall þjóðkirkjupirestr, en nú fyrir skömmu hefir gjörzt leið- 
togi Fríkirkjusafnaðarins í Reykjavík, getr þess með ofr lítilli 
athugasemd, aö hann sé ekki að öllu leyti grein þessari sam- 
þykkr. Það virðist benda til þess, aö í aðal-atriðinu sé hann 
erindi þessu samþykkr, og gegnir slíkt furöu. — Hneykslisgrein 
þessi ætti nú að verða til þess, að kristið fólk af vorri þjóð 
bæði á íslandi og hér vestra fœri í hjartans alvöru að hugsa 



179 


um skyldu sína, eins og allra annarra lærisveina Jesú Krists, 
til þess aö styðja aö útbreiöslu ríkis hans meðal heiðingja. 
Látum nú út af þessu atviki heiðingja-missíónina hið bráðasta 
komast á hina kirkjulegu dagskrá hjá oss. Og trúum því hik- 
laust, að verkleg hluttaka af vorri hálfu í þeirri göfugu starf- 
semi, hljóti að verða trúarlífi safnaða vorra til verulegs gróða. 


Slysiö ógurlega, sem kom fyrir í leikhúsi einu (,,Iro- 
quois") í Chicago rétt fyrir árslokin síðustu og hafði í 
för með sér bráðan bana 591 manns, hefir vakið samvizkur 
fjölda kristins fólks víðsvegar um heímsálíu þessa og enn víð- 
ar um lönd. Menn hafa mjög alvarlega farið að hugsa um 
hinar margvíslegu andlegu hættur, sem standa í sambandi við 
leikhúsin, leikhúsgöngur fólks, einkum ungmenna, og leikara- 
íþróttina. Og margir hafa strengt þess heit, að stíga aldrei 
framar á æfi sinni fœti sínum inn á slíka skemmtistaði.—Leik- 
araskapr hefir stórum farið í vöxt meðal íslendinga á síðasta 
mannsaldri, langtum meir en góðu hófi gegnir. Vert væri 
einnig fyrir vort fólk, sem kristið vill vera, að gjöra sér ljóst, 
hve miklar og margar geta verið leikhús-freistingarnar, ekki 
að eins þær, sem leikendr hljóta að mœta, heldr og þeir, sem 
leggja það í vanda sinn að sœkja sýningar í leikhúsum eins og 
þær gjörast upp og niðr. 

,,íslenzkt þjóðerni“—alþýðuíyrirlestrarnir eftir Jón Jóns- 
son út af sögu íslands—er ágæt lítil bók, sem ber af öllu sam- 
kyns, er ritað hefir verið á vorri tungu nú lengi, að andlegri 
lyfting. Kverið er mjög skemmtilegt aflestrar. Sumir dóm- 
ar höfundarins eru þó varhugaverðir, t. a. m. þeir, er hann 
kveðr upp yfir Jóni Arasyni, honum til lofs, og Gizuri Einars- 
syni, honum til lasts. Aftr á móti hefir hann vissulega í aðal- 
efninu rétt fyrir sér í því, er hann segir um áhrif keltnesku 
menntunarinnar á þjóðerni vort í fornöld, þó að þeirri skoðan 
hans sé nú all-sterklega mótmælt af ýmsum merkuin og sögu- 
fróðum löndum vorum. 


,,Lýðmenntan“ eftir Guðmun(J Eippbogason er líka góð 



bók og vekjandi. Þar er meðal annars þáttr um ,,kristin- 
dómsfrœðslu 11 , og er flest þar vel sagt. Réttilega er þulu- 
lærdómi ,,kversins“ andœft. En ekki heföi höfundrinn átt að 
smeygja staðhœfingum biblíu-'kritíkarinnar” inn í rit þetta—, 
eins og hann hefir gjört. Það spillir víst iyrir þessu uppeldis- 
riti hjá ekki svo fáum góðum íslendingum. 

ÓLAFR G. ANDERSON 

(Arngrímsson)."' 

Bftlr séra N'. Stgr. Þorláksson. 

Með láti Ólafs heitins misstu Vestr-íslendingar á árinu 
liðna einn bezta dreng sinn og kirkjufélagið einhvern einlæg- 
asta og viljabezta stuðningsmann sinn. Heill þess bar hann 

fyrir' brjósti og var með í starfi 
þess aflieilum huga. Það niá 
því' sakna hans og minnast 
sem ágætsbróður með þakk- 
læti til drottins fyrir verkið og 
minninguna, sem hann lét 
eftir. 

Hann varð ekki gamall. 
Var á45.árinu. Flutti hing- 
að vestr tvítugr úr Vopnafirði 
með fimm systkinum, alveg 
félaus maðr eins og flestir ís- 
lenzku innflytjendrnir. En 
við fráfall sitt, 10. Sept. síð- 
astl., var hann orðinn rneð 
efnuðustu íslendingum nér 
véstra. Hafði þó ekki rek- 
óiafr n. .vndersou. ið verzlun upp á eigin spýtur 

nenia 7 síðustu árin, í bœnum Minneota í Minnesota, og 
byrjaði ineð lítil efni. Nokkur verzlunarreynsla og beztu 
verzlunarhœfileikar var aðal-,,stofnfé“ verzlunar hans. Verzl- 
unarhœfileika sína sýndi hann með því á þessum stutta 
tíma að ryðja sér til sætis á meðal helztu kaupmanna í suð- 
vestr-hluta Minnesota-ríkisins. Hika eg mcr ekki við að telja, 
að hann hafi verið fremstr í röö íslenzkra kaupmanna vestan- 




hafs, þeirra, sem eg þekki. Góð verzlunar-skilyrÖi Iágu Svö 
opm fyrir honum. Og hana \ar röggsamr og kappsamr 
kaupmaS 5 r eins og hann hefði verið innfœddr Améríkumaðr. 
Aræðinn var hann, en tefldi aldrei verzlunarmálum sínum í 
tvísýnu, reglusamr og stjórnsamr í bezta lagi. Við skiftavini 
sína vildi hann koma fram sem kristinn kaupmaðr. Og var 
verzlunarregla hans sú, að heiðarleg viðskifti væri beztu 
verzlunar-hyggindin. Enda reyndu skiftavinir hans það, að 
honum mátti treysta. 

En þótt hann fœrðist mikið í fang og verzlunin ykist ár 
frá ári, lét hann verzlunar-annríkið aldrei gleypa sig, né verzl- 
unar-umhyggjurnar girða svo utan um sjóndeildarhring sinn, 
að hann sæi ekkert nema verzlun, eða verzlunar-umhugsanir 
fylla svo huga sinn, að öðrum hugsunum yrði úthýst. Hann 
var enginn andlega uppþornaðr verzlunarmaðr. Fjarri því. 

Allan verzlunartíma sinn var hann bezti starfsmaðr safn- 
aðar síns, sívakandi fyrir málum hans og kirkjunnar yfirleitt,' 
og hafði hinar mestu mætur á kristindómsstarfinu öllu og lif- 
anda áhuga fyrir því, enda skildi hann það mæta-vel. 

Á sunnudögum sagði hann ekki: ,.Eg er of þreyttr til 
þess að fara í kirkju“; því hann \’ar þar eins áreiðanlega'og' 
prestrinn. Hann vissi, að han'n átti að vera þar eins og 
prestrinn; því hann hafði ekki verið með að kalla prest til 
þess að flytja guðs orð fyrir tómum kirkjubekkjunum eðá'öðr- 
um mönnum aðallega, heldr líka honum. Hann vildi líka 
vera í kirkjunni á staðnum sínum eins og í búðinni, ekki ein- 
göngu vegna þess að skyldan ræki hann, heldr af því hann 
sjálfr þurfti þess. Hann kom til kirkju til þess að hvílast 
andlega, einmitt til þess að safna kröftum þar. Enda var 
hann með heilum hu ga í kirkjunni. Eg hefi aldrei séð mann 
taka betr eftir. Hveí nig hann hlustaði á! Það var unun að 
veita þvf eftirtekt. Það fékk því ekki nærri því eins á mtg, 
þótt fáir væri við messu, ef hann var það. Ekki heldr hugs- 
aði ti3.nn á sunnudögum þannig: ,,Nú vil eg vera laus við allt 
starf, eg, sem hefi í svo miklu að snúast og um svo margt að 
hugsa áÚa vikuna“; því hann var sunnudagsskólarkennari alla- 
sína verz\unartíð og mikinn hlutann forstöðumaðr sunnudags-.- 
skólans í söfnuði sínum. Hann langaði til að kenna barnanna- 
vegna, sjálfs sín vegna, drottins vegna. Hann var því ekki. 
utan við sig við kennsluna. Var sjálfr allr með fhenni.' 
Enda bjó hann sig undir hana; því hann fann til þess, að það 
var synd gegn börnunum,. sjálfum..- sér og..dr.Qttni, að koma tii 
kennslunnar óundirbúinn. Hve vel hann skil.di stöðu kennatr: 
ans og starf sunnudagsskólans — það sýnir ritgjörðin efir 




t8á 


hann, sem hann las upp á sunnudagsskólaþingi því, er haldið 
var í sambandi við kirkjuþingið á Garðar 1902, og birtist hér 
í ,,Sam. “ (xvir, 7). 

Sunnudagsskólakennari varð hann, af því hann var svo 
góðr lærisveinn sjálfr—lærisveinn drottins síns. Hann fann 
innilega til þess, að hann þurfti sjálfr einlægt að læra og 
vildi einlægt læra. Löngun sú kom fram í Öllu starfi hans og 
gjörði hann einmitt að svo hœfum manni. áægna þess tók 
hann líka eftir öllu eins vel og hann gjörði. Og var svo 
gjarn á að spyrja og spurði svo einlæglega. Það var á- 
nœgjulegt að tala við hann um kristindóm og um guðs orð; 
því hann var hrifinn og hafði brennandi löngun til þess að 
komast æ lengra og betr inn í helgidóm drottins. Biblíuna 
sfna lagði hann ekki upp á hilluna. Hún var honum bókin 
frá guði, sem guð á sérstakan hátt talaði í til hans. þess 
vegna Ias hann hana, leitaði sér upplýsingar, þegar hann 
skildi ekki eitthvað, og var innilega þakklátr fyrir tilsögn. 

Þótt hann ekki næði háum aldri, lét hann eftir sig mikið 
starf, en átti mikið eftir ógjört af því, sem hann þráði að 
korna í verk. En drottni þóknaðist að kalla hann heim um 
hádegið, og með dœmi þessa látna bróður minnir hann oss á 
það, að því sannari lærisveinar drottins sem vér eruni og þ\í 
einlægari, því betri starfsmenn hans verðum vér. 

Drottinn blessi minning Ólafs G. Andersons. 

Hvað er biblíu- 4 kritík’? 

Kftlr C. AsHChenfeldt llansen. 


VI. 

HVERJA ÁVEXTl MÁ BÚAST VIÐ AÐ SLÍK 
BIBLÍU-'KRITÍK’ BERI? 

,,Gott tré getr ekki borið vondan ávöxt, ekki heldr vont 
tré góðan ávöxt“-segir Jesús (Matt. 7, 18). Biblíu-'kritíkin’, 
eins og vér nú höfum virt hana fyrir oss, er ekki neitt gott 
tré. Það sýnir sig líka á ávöxtunum. Biblíu-'kri- 
tíkin’ hefir gjört út af við nafn sitt með ávöxtum þeim, sem 
hún hefir borið. Orðið b i b 1 í u - ‘k r i t í k’ mun naumast 
nokkurn tíma framar í kristninni tákna neitt gott. Til þess 
að tákna góða tréð munum vér framvegis nota orðið ,, biblíu- 
rannsókn“. 



i. t>egar vér nú förum að athuga ávexti biblíu-‘kritíkaf- 
innar’, hljótum vér fyrst aö nefna 1 íti lsviröing þ á 
á gamla t es t a m e n t i n u, sem er óhjákvæmileg afleiöing 
hinnar kollvarpandi starfsemi biblíu-'kritíkarinnar’. I reynd- 
innisýnir það sig líka alskýrt, að þar sem biblíu-‘kritíkin’ hefir 
náð sér niðri er hætt að nota gamia testamentið. Hver ætli 
kæri sig um að lesa fyrstu Mósesbók, þarsem biblíu-‘kritíkin’ er 
annarsvegar og eins og illr andi hvíslar því að mönnum, að þar 
séallt fullt af æfintýrum, engin áreiðanlegsaga? Oghvermun 
kæra sig urn að lesa hinar Mósesbœkrnar, þegar menn eru 
frœddir um það, að þær sé í letr fœrðar mörgum öldum eftir 
daga Mósesar í sérstökum tilgangi, og að nafn Mósesar að 
eins hafi verið notað til þess- því hœgra yrði að smeygjá þeim' 
inn á ineðal ísraeislýðs? Óskiljanfegt er það, að talsménn 
biblíu-'kritíkarinnar’ geti ímyndað sér, aö hið g u 5 d ó m 1 ega 
innihald Mósesbókanna fái hjá mönnum geymzt éfasemda- 
laust í ljósi þvílíkrar skoðunar. Þetta, um ,,tímann, þá er 
ritningarnar voru fœrðar í letr, og eðli þeirra", verðr að fulln- 
aðar-atriði, þegar því er haldið fram,-að höfundar bóka 
þessara sé svo margir, að þeir skifti tugum 
ogaðþeirhafiuppiverið mörgum hundruð- 
u m ára seinna en Móses, án þess þó hinsVeg- 
ar nokkur einasti einn af þeim, sem eru að 
eiga við b i b 1 í u - ‘k r i t í k’, getisagt oss, hvað 
sé hiB sanna og upphaflega innihald þeirra. 
Sé þetta satt, þá eru Mósesbœkrnar ekki þess verðar, áð þær 
sé lesnar. Og á lífcan hátt er það að því er snertir mikinn 
hluta annarra rita í gamla testamentinu. Það er nauða-lítið,' 
sem ‘kritíkin’ skilr lýð guðs eftir. Fyrsti ávöxtrinn er þá 
þetta: Stór-mikið af gamla testamentinu verðr að hrœri- 
graut, og það er í mesta rnáta vafasamt, hvað þar er til áf 
sannindum. 

2. Næsti ávöxtrinn, sem eg vil benda á, eru áhrif þau, 
sem biblíu-‘kritíkin’ hefir haft og mun hafa á 
inargar veikar sálir, í þááttað brjótaniðr 
tr ú þeirra. Hún vekr upp þéssa spurning: ,,Skyldi guð 

í raun og veru hafa talað svo?“ Með því sáir hún sæði efa- 



Semdanna í hjðrtu manna. Fyrir hina u n g u n á m s m e tt n, 
sem öllu þessu er troSið í, hlýtr það að verða hörð reynsla. 
Þeir geta auðvitað ekki varið sig; þeir verða að hlusta á þaö, 
sem háskólakennararnir boða þeitn. A þeim aldri verðr jafn- 
aðarlega ekki búizt við svo mikluin andans þroska, að þeir 
fái vinzað úr því, sem fyrir þeiiv er haft. Þeir hugsa á þessa 
leið: ,,Það hlýtr þó að vera eitthvað í þessu, “—og svo sýkj- 
ast þeir hœglega að meira eða minna leyti. Fleygi þeir því 
ekki frá sér, þegar þeir eru orðnir prestar, mun svo fara, að 
það veikir þá f hinni kennimannlegu starfsemi þeirra, og leið- 
ir til þess, að þeir verða hinum trúaða safnaðarlýð fráskildir. 
Og víst er það, að aðrir eins menn og Christian Scriver, höf- 
undr ritsins ,,Sálar-fjársjóðrinn“, John Bunyan, sem ,,För 
pílagrímsins“ er eftir, og þeirra líkar, sem lifðu og drógu 
andann í biblfunni, hinu ósvikna orði guðs, geta trauðlega al- 
izt upp þar sem hin hráslagakennda þoka biblíu-'kritíkarinnar’ 
hefir streymt inn f hjörtun. 

3. Biblíu-'kritíkin’ sýnir þegar og mun framvegis sýna 
hina vondu ávexti sína í barnaskólunum. Með fyrirlestrum 
um biblíu-‘kritík’, með kennslu á kennaraskólum um hið 
sama, og fleiru, hafa efasjúkir guðfrœðingar leitt efasemdir 
inn í sálir margra lærisveina sinna. Það er þegar farið að 
hugsa um að búa til biblíusögur handa börnum sniðnar eftir 
kenningum ‘kritíkarinnar’, og það er nú jafnvel von á þeirn 
hið bráðasta. Vér vitum, að einn af biskupum vorum hefir 
fengið tilefni til að lýsa opinberlega yfir þvf, að heldr skuli 
hann segja af sér embættinu en að láta annað eins viðgangast 
í hans biskupsdœmi. Og hve raunalegt er það, sem eg ný- 
lega heyrði úr áreiðanlegri átt: Skólabörn nokkur á af- 
skekktum stað úti í sveit í Danmörk spurðu, er þau komu 
heim úr skólanum: ,,Eru sögurnar um Abraham, ísak og 
Jakob að eins æ f i n t ý r i ? Kennarinn hefir sagt það, “ J á, 
svolangt hafa menn þegar komizt. 

4. Þá mábúast við þvf, að einnig þýðing- 
ar biblíunnar fái framvegis á sig mót biblíu 
•kritíkar’ þessarar. Sœnskr prestr einn sagði mér frá 
því með mikilli hryggð, að hugsunum biblíu-'kritfkarinnar’ 



Væri koml8 að í þýöing ritningarinnar, sem nú er unniö aB í 
Svíþjóö. Hann tók til dœmis hiö fagra orö í i. Mós. 49, 10, 
þar sem Messíasar-fyrirheitinu um friöarhöfðingjann (Síló) er 
eytt og á þann hátt breytt, aö úr því verðr að eins almenn 
athugasemd um bœinn Síló. En þetta stafar af áhrifunr 
þeim, sem biblíu-‘kritíkin’ hefir haft á hugi þýðendanna.*) 

5. Loks mun biblíu-‘kritíkin’ bera þann ávöxt, sem 
miklu illu getr valdiö, aö með öllu þessu opnast dyr fyrir nýja 
s k y n s e m i s t r ú. V e r ð i þ v í h a 1 d i ð f r a m, a ö 
gamla testamentiö sé til orðið blátt áfram 
fyrirnáttúrlegan h u g s u n a r þ r o s k a, e n u n d r 
guðlegs almættis og guðlegrar náðar í þ\-{ 
sambandi látin þoka, þá hlýtr þaö á endanum aö 
leiðatilþess, að Iíka nýja testamentið, opinberanin í 
Kristi, verör í hugum manna og kenningum að afkvæmi 
náttúrlegrar t r ú a r. Samband gamla testamentisins 
og nýja testamentisins er svo afar náið, að sundrliman 
gamla testamentisins, rýring hinnar guðdómlegu tignar þess, 
hlýtr um sfðir óhjákvæmilega að hafa það í för með sér, 
að einnig nýja testamentið verðr fyrir rýrð. Og eins og 
vér áðr höfum sýnt fram á er þessi meðferð á gamla 
testamentinu ekki að eins árás á vitnisburð postulanna, he'dr 
og á drottin sjálfan, þar sem þaö, er hann vottar um gamla 
testamentið, er hiklaust talið villanda. Biblfu-‘kritík’ og 
skynsemistrú eru líka dyggilega samferða í Þýzkalandi, og vér 
tökum eftir því, að hið sama er greinilega ofan á á Norðr- 
löndum, enda þótt ýmsir talsmenn ‘kritfkarinnar’ til allrar 
hamingju sé að því leyti í mótsögn við sig sjálfa, að þeir vilja 
halda skynsemistrúnni burtu frá sér persónulega, fyrir þá sök 
að þeir hafa eygt svo langt inn í dýrð guðs eingetins sonar, 

*} Hinn tilfcerði ritningarstaSr erþannig þýddr í Guðbrands-biblíu (1584): 

,,Sú konunglega spíra skal ekki burt takast frá Júda-fyr en [sá] frels- 

arinn kemr“ — meS svo hljóðandi athugasemd á spázíunni þar út frá: ,,S íló 
merkir lukkusaman, hamingjufullan sigrvegara, fyrir andann og trúna; því 
höfum vér það norrœnað 'frelsari’." Eins er þetta í ensku biblíunni nýju, en 
jafnframt er þar á spázíunni bent á aðra þýðing (till he come to Shiloh), 
og-sú önnur þýðing hefir komizt inn í ísl. biblíuna þegar snemma á 19. öld. 
Hvor þýðingin er réttari eralveg óvíst.—Þýð. 



186 


ab sú sjón heldr þeim föstum. En eins og áðr er drepiB á 
eru þeir ávallt andspænis guös oröi eitthvað undarlega hik- 
andi, og það d r e g r til muna ú r vörn þeirri, sem þeir ætti 
aö veita gegn skynsemistrúnni, þar sem hún er aö ryöja sér 
til rúms. 


VII. 

HVAÐ HEFIR VERIÐ GJÖRT OG HVAÐ MÁ AF HÁLFU SAFN'- 
AÐARINS GJÖRA TIL þESS AÐ REISA RÖND VIÐ 
BIBLÍU- ‘kritíkinni’ ? 

Talsmenn ‘kritíkarinnar' segja: Þaö er ekki unnt aö 
gjöra neitt, og þaö á ekki neitt að gjöra. Sitjiö aö eins 
kyrrir og ónáðiö ekki þá menn, sem eru aö vinna aö verki 
biblíu-‘kritíkarinnar’; þá mun allt vel fara; en sú verör 
reyndin, aö þér lagiö hugmyndir } 7 öar eftir ‘kritíkinni’. 
— Víst vitum vér þaö, aö biblían sjálf mun standa ■ 
föst eins og klettr í. hafróti. I því tilliti er ekkert að 
óttast. En s á 1 i r manna geta orðið fyrir tjóni, og því verðr 
með engu móti sagt annað, eftir mynd þeirri aö dœma, sem 
biblíu-‘kritíkin’ sjálf birtist í, en aö þetta ráð sé veilt og vill- 
anda. Segir ekki guðs orð hjá Esajasi spámanni (62, 6): 
,,Á borgarveggjum þínum, Jerúsalemsborg, mun eg setja 
vökumenn, sem aldrei skulu þegja, nótt né nýtan dag. “ Og 
enn fremr eru Síons veröir í Es. 56, 10 varaðir við aö líkjast 
hljóðlausum hundum, sem ekki geta gelt. 

Þar sem talsmenn biblíu-‘kritíkarinnar’ svo iðulega staö- 
hœfa, að allir guöfrœðingar, sem nokkuö sé að 
marka, undantekningarlaust, samþykki í öllu verulegu hina 
svo nefndu niðrstöðu hennar, þá er þaö ó s a n n i n d i. Vér 
höfum þegar nefnt prófessor Green í Vestrheimi. Vér getum 
enn fremr nefnt prófessor Hoedemaker í Hollandi. Enn má 
nefna Sayce, Assýríufrœðinginn. Hann hefir sagt á þessa 
leiö: ,,Hin hátt lofaða sundrliðan ‘kritíkarinnar’ á Móses- 
bókunum er ekkert annað en fyrirhafnarmikil tilraun til aö 
snúa snæri úr sandi“,—og hann bœtir svo þessu við: ,,Þegar 
Mósesbœlcrnar eru lagðar undir prófstein sögu austrlenzku 
þjóðanna hinna, þá verör gamla skoðanin sennilegri en nýja 
skoðanin. “ 



t§7 


Marga aðra mætti nefna. Vér þurfum að eins a <5 líta til 
lítiö eitt eldri guðfrœSinga eins og voru þeir Hengstenberg og 
Keil í Þýzkalandi, Caspari í Noregi og Hermansen gamli í 
Danmörku. Þaö er í sannleika býsna bíræfið aö hafna öllum 
slíkum mönnum, sem í þessari grein voru svo frábærlega vel 
aS sér, sökurn þess að þeir aöhylltust ekki biblíu-‘kritíkina’. 
Lang-mest af því, sem ‘kritíkin’ nú ber fyrir sig, var einnig 
þessum mönnum kunnugt. Þeir, sem á vorri tíö eru aö eiga 
við biblíu- ‘kritík’, geta þó ekki vel sagt urn þessa menn, aö 
þeir sé ,,óvísindalegir og hafi ekkert vit á“, sem þeir annars 
stööugt bera öllum á brýn, er ekki beygja sig lotningarfyllst 
fyrir þeirra svo kölluðu sönnunum. 

Aö öllu þessu skulum vér gefa gætur og enn aö eins hafa 
þaö hugfast, hve afar fáir þeir eru meðal talsmanna ‘kritíkar- 
innar’ t. a. m. í þessu landi, sem, eins og áðr er tekið fratn, 
segja má um að átt hafi að einhverju leyti við sjálfstœðar 
rannsóknir. Annars hljótum vér að segja, þó hörmulegt sé, 
að vörn sú er tiltölulega máttlítil, sem komið hefir fram af 
hálfu danska háskólans gegn hinni þýzku biblíu-‘kritík’, án 
þess eg þó meö þessu vilji drótta því aö neinum kennara^na 
þar, að hin persónulega trú hans sé biluð. Hver einstakr 
verðr að eiga um það við guð. Prófessor Buhl hefir eiginlega 
komið biblíu-‘kritíkínni’ að hjá oss. Ósjálfráft minnumst vér 
þeirrar tíðar, þegar skynsemistrúin gamla í byrjan síðustu 
aldar brauzt inn í Danmörk. Þá kraup háskólinn sorglega 
brátt á kné fyrir skynsemistrúnni, og Balle biskup með viku- 
blaði sínu ,,Biblían ver sig sjálf“ stóð fyrir manna sjónum 
nálega aleinn. Það var aðallega trúarlífiö víðs vegar út um 
land hjá vinum drottins meðal leikmannalýðsins, sem hélt sér 
fast við sannleikann. Það er undarlegt, hve oft bóklegar 
iðkanir geta orðið til þess aö loka augum lærðu mannanna. 
Þeir verða hugfangnir af vísindalegum rannsóknum í einstökum 
atriðurn og láta hœglega hrífast með, og enda þótt þeir per- 
sónulega haldist við hjá drottni, verða þeir þó hugfangnir 
af hinum lærðu sundrliðunum. Leikmenn með sinni einföldu 
trú og prestar með minna lærdómi, sem meir eiga við trúar- 
lífið á verklegan hátt, hafa margoft miklu næmari tilfinning 



íyrir þv(, hve nær h i n u m andlegu lffstailgiltil é f 
hætta b ú i n. En hve reskilegt væri þaö þó, aö háskóli 
vor vildi á miklu ákveönara hátt en nú gjörist setja sig upp á 
móti því mikla samsaíni af byltingar-hugsunum, sem biblíu- 
‘kritíkin’ óneitanlega hefir fram a8 bera. 

Enn má geta eins, sem er verulegt hryggöarefni. Meöal 
þeirra manna, sem vinna aö ,, Kirkelexikon for Norden“, er 
Fr. Nielsen biskup gefr út, annars svo ágætu verki, eru nokk- 
uö margir ákveönir talsmenn biblíu ‘kritíkarinnar’, og meö 
greinum sínum koma þeir aö í þessu verki ekki fáum staö- 
hœfingum ‘kritíkarinnar’, og vitaskuld eins og væri þær full- 
sannaöar. Af slíkum fulltrúum ‘kritíkarinnar’ skulum vér að 
eins nefna þá prófessorana Michelet í Kristjaníu og Buhl í 
Kaupmannahöfn. Lfka má benda á þaö sem mjög hörmti- 
legt, aö á síöasta kristilega námstnannafundinum fyrir Norðr- 
lönd, þeim er haldinn var í Leckö 1901, var taliö rétt aö láta 
sœnskan háskólakennara, Erik Stave, sem aöhyllist hinar 
nýju kenningar urn ritninguna, flytja fyrirlestr um ,,áhrif 
biblíu-'kritíkarinnar’ á hiö kristilega trúarlíf‘‘; en í því erindi 
hélt hann því fram, aö sannkristinn maör eigi aö láta sér 
þykja vænt um biblíu-'kritíkina’ og fagna út af henni, og 
meira aö segja vinna að henni og berjast fyrir henni. Þaö 
hafa komiö fram sterk mótmæli í Svíþjóö gegn fyrirlestri 
þeim. 

Þegar vér nú sleppum hinum heldri guöfrœöingum og spyrj- 
um, hvaö hinn eiginlegi safnaöalýör hefir gjört 
og getr gjört útaf biblíu-'kritíkinni’, þá má meðal þeirra 
fyrstu, sem sterklega hafa mótmælt, nefna hina alvörugefnari 
meöal fylgismanna Grundtvigs í hópi prestanna. Eftir aö 
prófessor Madsen haföi flutt fyrirlestr sinn á reformazíónar- 
hátíðinni 1894, tók tímarit þeirra ,,Dansk Kirketidende“ til 
máls, og ekki aö eins útgefandinn, heldr líka H o f f, prestr 
Vartov-kirkju, og einkum hann, kom fram meö skorinorð 
mótmæli í nafni safnaöarins bæði gegn undirstöðu-atriðum 
biblíu-'kritíkarinnar’ og enn fremr gegn væntanlégum afleiö- 
mgum hennar aö því er snertir hina heilögu persónu frelsar- 
ans, því afleiöingin myndi veröa sú, aö hann fengi þaö mark 



á sig, er benti til þess, aS hann eins og svo margir aðrir hefði 
veriö flœktr í röngum ímyndunum. Eg get ekki gjört betr 
en aö ráðleggja hinum kristna leikmannalýð vorum að lesa 
bók þá, er sýnir viðreign próf. Madsens og prestanna Mon- 
rads og Hoffs. Titill hennar er ,,Um gamla testamentis 
‘kritíkina’“ (1895). ii nn sem komið er verðr það, sem segja 
þa f um það mál, naumast betr sagt en þar er gjört, einkum af 
Hoff presti; þá hefir og safnaðarþingið, erhaldið var árið 1891, 
haft mál þetta til meðferðar, og fyrir nokkrum árum varð það 
að samþykkt á einni slíkri samkomu, að kirkjumála-stjórnar- 
deildinni skyldi send beiðni um að láta stofna nýtt kennara- 
embætti við háskólann og skipa í það mann, sem veitt gæti 
tilsögn í frœðum þessum í meiri samhljóðan við ritninguna. 
Meðal þess, er komið hefir úr meira hákirkjulegri átt, má 
nefna rit eitt eftir B. Paludan-Mueller, prest í Frederiksborg: 
,,Hin kirkjulegu landamerki gagnvart gamla testamentis 
‘kritíkinni’“, og enn fremr eftir sama höfund: ,, Biblíusagan 
og gamla testamentis ‘kritíkin’. “ En hvað hefir verið gjört 
af hálfu Heima-trúboðsins? Fyrir skömmu sagði einn af vin- 
um vorum (Gad prestr í Kaupmannahöfn) í grein nokkurri í 
„Kristeligt Dagblad“, að Heima-trúboðið hlyti að „skamrn- 
ast sín“ fyrir það, hvernig framkoma þess ’nefir verið gagn- 
vart biblíu-‘kritíkinni’. Eg get gjört hans orð að mínum, 
enda þótt eg gjöri það í allt öðrum skilningi en þeim, er orðin 
höfðu í hans munni. Já, blygðast megum \’ér fyrir það að 
hafa að undanförnu svo lítið látið til vor heyra í baráttu þess- 
ari, þó að hjörtu vor vissulega hafi brunnið af hryggð og 
gremju út af aðförum biblíu-'kritíkarinnar’. Vilhelm gatnli 
líeck hóf nokkrum sinnum rödd sína gegn biblíu-‘kritíkinni’, 
bæði í ,,Annexet“ og á Betesda-fundinum, þar sem hann 
hrópaði: ,,Krjúpið á kné fyrir guðs orði!“ Og hafa þau 
orð síðan verið í minnum höfð. Eins og hann átti vanda til 
viðhafði hann í máli þessu fá orö, en djarfmannleg voru þau, 
og það munaði um j>au. En að honum undanteknum hafa 
flestir af oss hinum nálega með öllu þagað meðan staðið hefir 
á hinum opinberu umrœðum út af máli þessu. þó tók einnig 
Zeuthen stiftprófastr til ináls í blaðiuu ,,Fra Bethesda“ eftir 



að prófessor Madsen haföi haldiö rœðu sína, þá er áðr er getið 
um, og ritaði um ,,Einstök atriði f gamla testamentinuAð 
ekki skuli hafa komið meira um málið frá mönnum Heima- 
trúboðsins, fyrir það eigurn vér að fyrirverða oss, enda er 
vonanda, að þetta verði öðruvísi hér eftir. 

Og sannarlega er nú mál komið til, að m e n n t a k i s ig 
saman og hefji röggsamleg mótmæli gegn þessu 
skelfilega gjörræði af hálfu svo nefndra vísinda. Því að 
meira eða minna af ólyfjam biblíu-'kritíkarinnar’ er þegar 
runnið inn í blóð margra presta vorra. Sú hefir verið að- 
ferð ‘kritíkarinnar’, að endrtaka staðhœfingar sínar í sífellu og 
halda því hiklaust fram, að þær væri , .ómótmælanlega sann- 
aðar“, án þess að taka nokkurt tillit til gagnraka. Og það 
hefir haft glepjandi áhrif á marga presta. En nú ríðr á, að 
þetta komist ekki líka inníblóðhinstrúaða 
leikmannalýðs. Það yrði takmarkalaust tjón. Því 
verðr að halda söfnuðinum vakanda, svo hann sjái hættuna. 
Og þar næst liggr þá fyrir oss að svara síðustu spurningunni: 
Hvernig á leikmannalýðr kirkjunnar að haga 
sér a n d s p æ n i s biblíu - 'kritíkinni’? Hvað getr hann 
gjört? 

Auðvitað getum vér ekki varnað því, að biblíu- ‘kritíkin' 
haldi verki sínu áfratn. Hún mun renna skeið sitt og kotnast 
svo langt sem komizt verðr í þá átt, og loks mun hún svo 
ljótlega hlaupa á sig, að þeir menn, sem vilja reynast drottni 
trúir, en nú eru af henni sýktir, munu þó, þótt seint verði, 
opna augun; þess megum vér víst vona. En þá verðr þeim 
ljóst, þó nú vilji þeir ekki sjá það eða geti þaö ekki, að sjúk- 
dómrinn á rót sína að rekja til undirstöðu-atriða 
b i b 1 í u - ‘k r i t í k a r i n n a r’ o g a n d a s t e f n u gjörvallr- 
ar starfsemi hennar, og að á þeirn bletti verðr baráttan gegn 
biblíu-'kritíkinni’ að byrja. 

En hér rís upp ervið spurning: Hvernig á söfnuðr- 
inn að koma fram gagnvart þeim meðal t r ú a ð ra presta vorra, 
sem hafa látið töfrast af ‘kritík' þessari? Með engu móti get- 
um vér ímyndað oss, að þessir vinir vorir vilji fylgjast með 
þýzku biblíu-‘kritíkinni’, þegar hún er að lirna ritninguna 



sundr. Þeim er sjálfum ó 1 j ó st, hvar þeir eru staddir. Þeir 
láta þaö ’ekki uppi, hve langt þeir ganga í þessari nýju ,,sjón 
á sögu opinberunarinnar“. Þeir vita þaö naumast sjálfir. 
En með því aö fleygja öörum eins getgátum og ósönnuðum 
staðhœfingum út í söfnuðinn drýgja þeir synd. 

Þessir vinir vorir virðast líta á sig sjálfa sem nokkurs- 
konar píslarvotta ,, sannleikans“. Það píslarvætti er þó of 
ódýrt. Hér er um þann ,,sannleik“ að rœöa, sem borinn er 
fram af hópi lærðra nútíðarmanna og fyrst og fremst kemr 
fylgismönnum sínurn í vandræði gagnvart vitnisburði drottins 
og postulanna. Sá ,,sannleikr“, sem þannig stendr á, 
gjörir engan að píslarvotti. 

Loks skal tekið fram, að þessír vinir vorir hafa engan 
rétt til að bera oss, sem erum andvígir ‘kritík’ þeirra, það á 
brýn, eins og þeir gjöra, að vér berjumst , ,gegn sannleikan- 
um“, förum með ,,œsingar“, ,,spyrnum á móti framförum" 
o. s. frv. Þeir ætti ekki að gleyma því, að biblíu-'kritíkiri 
hefir byrjað árásirnar. Með hinni ,,frjálsu rannsókn" 
hennar, eða því, sem svo er nefnt, á nú að neyða oss hina 
til að líta á skýjaborgir hennar svo sem væri þær bjargstuddir 
kastalar. Með tilliti til þessa höfuin vér ekki að eins rétt, 
heldr líka sky ld u til að mótmæla afdráttarlaust. 

Hér vil eg þó vara við hættu einni. Þótt vér tökuni eftir 
veikleik stafanda af biblíu--kritíkinni’ hjá sumum þeim mönn- 
um, hvort heldr það eru prestar, prófastar, biskupar eða há- 
skólakennarar, sem að öðru leyti iná sjá að vilja skipa sæti 
ineðal hinna heilögu og halda sér undir krossinum, þá látum 
oss ekki hlaupa á stað og segja, að þeir í trúarlegu tilliti hafi 
brotið skip sitt í spón. Það er óhœfilegt. Mótmælum biblíu- 
‘kritfkinni’ sem hreinskilnir rnenn; en jafnframt skulurn vér 
ekki hætta því að látaossþykja vænt um þá fyrir 
það, sem þeir þar fyrir utan hafa gjört í drottni, og biðja 
fyrir þeinr, að þeir fái stungið biblíu-‘kritík’ sinni undir stól. 

En fyrst og frenrst eiga guðs börn að vinna að nráli 
þessu nreð því aðelska biblíu vora og nota hana, 
líka ganr'.a testanrentiö, með þeirri dýrð, senr það hefir í sér 
geymda, langt uin nreir en vér þöfum gjört, Því nreira sem 



vér reynum af krafti orðsins og hinni djúpu auðlegð þess, 
einnig f gamla sáttmálanum, því síðr er hætt við, að biblíu- 
‘kritíkin’ renni oss í blóð og merg. 

Og loks vil eg eins átakanlega og mér er unnt segja við 
alla vini drottins: Stöndum saman í baráttu þess- 
a r i f y r i r þ v í a ð halda oss föstum viö biblíu 
v o r a ! I því skyni, að styðja hver annan tíl þess í drottni, höf- 
um vér stofnað ,,Biblíu-bandalag N o r ð r 1 a n da“. 
Af samþykktum þess skal eg hér að eins benda á þrjár fyrstu 
greinarnar. Fyrirsagnar-orð þau, sem vér höfum valið oss, 
eru þessi úr sálminum alkunna: ,,Hver óvin guðs skal óþökk 
fá, — hvert orð vors guðs skal standa. “ 

1. gr. Biblíu-bapdalag Norðrlanda hefir þann tilgang að 
styðja meðvitund safnaðarins um það, að óhætt sé og öllum 
skylt að trua heilagri ritning, og að veita vörn gegn hinni 
niðrbrjótandi biblíu--kritík’ nútíðarinnar. 

2. gr. Að þessum tilgangi vill bandalagið styðja með 

1. bœn í einrúmi og á guðsþjónustufundum safnaðarins um 
það, að guð haldi oss við sitt hreina orð; 

2. með því að gefa út alþýðlega ritlinga; 

3. með því að nota dagblöð og kirkjuleg tímarit; 

4. með því að halda fundi; 

5. með því, ef ástœður leyfa, að styðja að útgáfu guðfrœð- 
is-rita. 

3- gr. Inn í bandalagið má taka hvern kristinn mann frá 
Norðrlöndum, er tilheyrir hinni evangelisku lútersku kirkju 
og veit sig vera samþykkr tilgangi félagsins, konur jafnt sem 
karla. 

(Xiðrlag í næsta blaði.) 


GJAFIK TIL MISSIÓNARSJÓÐS frá því á kirkjuþÍQgi si'ðastaþangað 
tii :—Frelsis- og Fríkirkjusöfn., S31.75: Kvenfél. Frelsissafn., í 10.00. Fyrsti 
lút. söfn. i Winnipeg, $31.00; Prestakall séra H. H. Jónssonar, $50.00; Vída- 
línssöfnu8r,$8.oo; Sd.sk. Fyrsta lút.safn. í Winnipeg, $13.60; Selkirk-->öfu.,$7.oo; 
sd.sk. Selkirk-safn., $3 00: LJnglingafél. Vídalínssafn ., $5.00; Kvenfél. Vídalfns- 
safn , $10.00; I’étrssöfnuðr, $3.35; Víðinessöfnuðr, $4.00; Geysissöfn., $3.25; 
Bandal, Pembina-safn , $5.00.—Samtals $184 95. 


.VERÐI LJÓS!“—hið kirkjulega mánaðarrit þeirra séra Jóns Helgasonar og Haralds Níels- 
sonar í Rey'kjavík—til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals t Winnipeg ou kostar 60 cents. 

,,E 1 MREIÐIN“. eitt fjölbreyttasta og skeinintilegasta tfmaritið á íslen/ku. Ritgjörðir. mynd- 
ir, sÖgur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bakdal, J. S. Bkkgmann o. fl. 

..ISAFOLDj’, lang-ntesta blaðið á Islandi, ketnr út tvisvar í viku allt árið; kostar í Atneríku 
$1.50. _ II. S. Bardal, Cor. Klgin Ave. og Nena St.. Winnipeg, er útsölmuaðr. 

,,SAMEININGIN“ kemr út tuánaðarlega, 12 númer á Ari. Sunnudagsskólablaðið „Kenn- 
arinn" fylgir með „Satn.“ í hverjunt ntánuði. Ritstjóri ..Kennarans" er séra N. Stein- 
grítnr Þorláksson, West Selkirk, Man. Argam;sverð beggja blaðanna að eins £ 1: 
greiðist fyrirfram.— Skrifstofa ,.Sam.“: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba.Canada,— 3 

Rrentsmiðja I^ögbercs — 

4 Gisli Kgilw” 


